બેંજામિન પિયરી પાલ 


12 ને. 


[1 અરવિંદ ગુપ્તા [1 અનુ. : હેમંત સોલંકી 


આ લેખ વિજ્ઞાનલેખક તેમ જ વિજ્ઞાનપ્રચારક શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાના પુસ્તક “ઉત્તટ્ઠાપ 
5047માં રજૂ થયેલ ભારતીય કૃષિ/ખેતીમાં ક્રાંતિ લાવનાર, હરિત ક્રાંતિના પ્રણેતા એવા 
ડૉ. બી. પી. પાલની લઘુઆત્મકથાનો ભાવાનુવાદ છે. ઘઉંના પાકને નુકસાન કરતા 
રસ્ટ રોગ સામે લડી શકે એવી ઘઉંની ઉચ્ચ ઊપજ આપતી વર્ણસંકર પ્રજાતિઓ 
વિકસાવવા માટે તેમને હંમેશાં યાદ રાખવામાં આવશે, જેના લીધે ઘઉંના પાકના 
ઉત્પાદનમાં વધારો થયો અને તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓળખ પ્રાપ્ત થઈ. 

ઊલ પપેદધંબાતા ડતંલાત્ટ કત્યતલ7 (3354), નવી દિલ્હીના પ્રાધ્યાપક એમ. 
વિજયન આ પુસ્તક માટેના પ્રેરણાસ્રોત રહ્યા તેમ જ ખ્યાતનામ ખગોળવિજ્ઞાની પ્રા. 
જયંત નારળીકર સહિત પ્રા. માધવ ગાડગીલ તેમ જ પ્રા. ટી. પદ્મનાભન આ પુસ્તકની 
સલાહકાર સમિતિના સભ્યો રહ્યા. આ બધાનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ હતો “%/ળકો *ટે 
ભારતીય વેશ/નેકોનો પરેચવ થાવ એવું તેમનું સશિપ્તશ ચરેત્ર અલેખતું, સંપૂર્ણ રેતે 
સરળ ભ" તેથ જ સારી એવી સચિત્ર માહિતીઓ ધરાવનાર છુસ્તક પ્રગટ કરવું.” 

શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાએ આ પુસ્તકમાં ૪૦ જેટલા ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો તેમ જ 
સંશોધકોનાં જીવનનો લઘુપરિચય તેમ જ તેઓએ મેળવેલી સિદ્ધિઓ અને તેમનાં 
યોગદાનોને રજૂ કર્યાં છે. આ કામમાં તેમને સાથ મળ્યો ડૉ. કરેન હેયડોકનો, જેમણે 
આ પુસ્તકની ડિઝાઇન તૈયાર કરી તેમ જ એમાં વપરાય એવાં ચિત્રો પણ આલેખ્યાં. 
આ પુસ્તક અંગ્રેજી અને હિંદી ભાષામાં એકસાથે પ્રગટ થયું અને પછી સમયાંતરે 
ગુજરાતી ભાષા સિવાય ભારતની બીજી પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં પણ અનુવાદ પામ્યું 
અને જે તે ભાષાની પ્રજાઓ સુધી પહોંચ્યું. 


થી હેમંત સોલંકી, મુંબઈ, ઈ-મેઈલ : 51118324 0 દ્ાળત્વા1.૦૦1%1 
''ડૉ. બી.પી. પાલના નેતૃત્વમાં ભારતમાં ઘઉં ઉપરની કૃપિવિજ્ઞાન વિષયક શોધ વિશ્વમાં 


સર્વશ્રેષ્ઠ નીવડી. તેઓ ખરા અર્થમાં ભારતની હરિત ક્રાંતિ (ઉત્લ્લા 1૯૪૦1૫॥૦1)ના 
રચનાકાર હતા.'' - ડૉ. નમન બોરલૉગ (બેલ પ#રેતોષિક વિજેતઇ 


જુલાઈ ૨૦૨૨ * નવનીત સમર્પણ * 61 


બેંજામિન પિયરી પાલ એક 
પ્રતિભાશાળી વનસ્પતિ સંવર્ધક 
(ગિવ્રા 3ત્લ્લ્તંટા) અને જનનવિશાની 
(બ્યાલ્સંતંક) હોવાની સાથે સાથે 
અદ્ભુત માનવીય ગુણોથી સંપન્ન 
હતા. એક તેજસ્વી વૈજ્ઞાનિક તરીકે 
ભારતીય કૃપિ/ખેતીને નડતરરૂપ એવા 
જટિલ મુદ્દાઓને તેઓ સમજ્યા. તેઓ 
કુદરતની સુંદરતા અને સંવાદિતા 
તરફ અતિશય સંવેદનશીલ. હતા. પાલ 
એક માયાળુ અને હૂંફાળું વ્યક્તિત્વ 


ધરાવતા હોવાથી તેઓ પોતાના 
સહકર્મચારીઓમાં અતિપ્રિય હતા. 


તેઓ ગહન વિદ્વાન હોવાની સાથેસાથે 
પ્રખર વિનોદવૃત્તિ પણ ધરાવતા હતા. 


કે. 


62 * નવનીત સમર્પણ * જુલાઈ ૨૦૨૨ 


ર મે 
૫ પપ ॥ 
રઝ 


વિવિધ અને બહોળાં ક્ષેત્રોમાં તેઓ રસ 
ધરાવતા હતા. તેઓ ઉત્કૃષ્ટ ચિત્રકાર 
હોવાની સાથેસાથે ભારતીય અને 
પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રીય સંગીતના પ્રેમી હતા. 
તેમનો આવાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાંનો રસ તેમ 
જ સર્વગ્રાહીપણાએ તેમને “ભારતીય 
કૃષિક્ષેત્રના હોમી ભાભા' તરીકે નામના 
અપાવી. 

પાલનો જન્મ ૨૬ મે, ઈ.સ. ૧૯૦૧ના 
રોજ પંજાબના મુકુન્દપુર ખાતે થયો. 
એમણે પ્રારંભિક શિક્ષણ મ્યાનમાર 
તે સમયનું બર્મા) ખાતે મેળવ્યું, જ્યાં 
એમના પિતા તબીબી અધિકારી તરીકે 
કાર્યરત હતા, ત્યાં તેઓ સેંટ માઇકલ્સ 
સ્કૂલમાં ભણ્યા, જ્યાં એમને ગુલાબના 
છોડ અને ચિત્રકામ પ્રત્યે અનુરાગ થયો. 
તેમની શાળામાં ખૂબ જ સુંદર ગુલાબનો 


બગીચો હતો અને એમના ઘણા શિક્ષકો 
સેડ જ 


બાગકામ અને ચિત્રકામના શોખીન 
હતા. તેઓ પોતાના વર્ગમાં હંમેશાં 
પ્રથમ આવતા અને એક વાર 
એમણે પારિતોષિક રૂપે રંગ 
પુરવણી પેટી (દ્રાર 802) પણ 
જીતી. કદાચ આ જ કારણ એમને 
ચિત્રકામ તરફ આજીવન ઉત્ક્ટતાથી 
દોરી ગયું. 

ઈ.સ. ૧૯૨૯માં 
વનસ્પતિવિજ્ઞાન (800103) 
શાખામાં [ &ડટા ભજ 

: 5તંલાત૯ની, પદવીનો અભ્યાસ 
કક પૂર્ણ કર્યો અને આખા 


કક 


એમણે 


વિશ્વવિધાલયની બધીય 
વિજ્ઞાન શાખાઓમાં પ્રથમ 
સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા સાથે 
મૈથ્યુ હન્ટર પારિતોષિક 
જીત્યા. આ પછી તેઓ 
કૅમ્બ્રિજ, યુ.કે. ગયા, જ્યાં 
ઈ.સ. ૧૯૩૩માં એમણે 
પોતાનો ડૉક્ટરેટ (91.2.)નો 
અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. ડૉક્ટરેટનો અભ્યાસ 
એમણે સર રોલૅન્ડ બિફિન અને સર ફ્રેંક 
એંગ્લેડોના માર્ગદર્શન હેઠળ પૂરો કર્યો તેમ 
જ ડોક્ટરેટ માટેનો તેમનો શોધ-પ્રબંધ 
(1ા૯્કાંક) આજે પણ પ્રમાણભૂત માનવામાં 
આવે છે, જેમાં એમણે પહેલીવાર ઘઉંની 
વર્ણસંકર પ્રજાતિઓની, શક્યતાઓને રજૂ 
કરી. ઈ.સ. ૧૯૩૩માં તેઓ બિહારના પૂસા 
સ્થિત ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન સંસ્થાન 
ત્તે વખતનું 10190તદ્રા &છુતત્પાપ્દ્રા 
1૨૦5૯ 'તા 11501૫1૯, 141૨10માં જોડાયા. 

ઈ.સ. ૧૯૩૭માં બઢતી મેળવી તેઓ 
111[90ાવંદ્વાં 5૮૦01101010 30ત્ા1ડા (વનસ્પતિ 
વિજ્ઞાની) બન્યા. ઈ.સ. ૧૯૩૬માં આવેલા 
ધરતીકંપને કારણે પૂસાસ્થિત આ સંસ્થા 
અતિશય નુકસાન પામી અને તેનું 
દિલ્હીમાં સ્થળાંતર કરાયું અને એ સાથે 
પાલ દિલ્હી આવી ગયા. 

ભારતીય કૃષિક્ષેત્રમાં ડો. પાલના વિપુલ 
યોગદાનનું અનુમાન લગાવવા માટે ઈ.સ. 
૧૯૬૦ના અંતમાં ભારતમાં પ્રવર્તેલી વિકટ 
ખાદ્યાન્ન પરિસ્થિતિ ઉપર નજર દોડાવવી 
રહી. ભારત તે સમવે ખાદ્યાન્નોની 


ખૂબ જ અછતનો સામનો 
કરી રહ્યું હતું અને આખા 
વિશ્વમાં ભારતની છબી 
ભૂખમરો વેઠતા દેશની હતી. 
લાખો ભારતીયો તે સમયે 
અમેરિકા દ્વારા 0.1... 480 
યોજના અંતર્ગત દાનમાં 
મળેલા ખાદ્યાન્નો ઉપર 
નભતા હતા. ડૉ.પાલની આગેવાનીમાં 
ઘડાયેલી અને અમલમાં મુકાયેલી હરિત 
ક્રાંતિ (બત્ટ્ણા 1૨૦૪૦1૫પ૦10)એ. ભારતનું 
ભૂખમરો વેઠતા દેશમાંથી ખાદ્યાન્ન સંપન્ન 
દેશમાં ધરમૂળથી રૂપાંતરણ કર્યું. 
પાલનું યોગદાન પાંચ મુખ્ય વર્ગોમાં 
વર્ગીકૃત કરી શકાય : સંશોધન, શિક્ષણ, 
કૃષિ વૃદ્ધિ, કૃષિ સંસ્થા નિર્માણ અને 
આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર. આ બધાંય 
ક્ષેત્રોમાં સંબદ્ધતા અને ઉત્કૃષ્ટતા મેળવવા 
માટે એમણે અથાક મહેનત કરી. 
સંશોધન ક્ષેત્રે પાલનો મુખ્ય ફાળો ઘઉંની 
બહુપ્રતિકારાત્મક સંકરણ (0્્લ્વા્ટ) 
જાતોનો વિકાસ 
કરવાનો છે. પાલ 


?&૨1 19૪ 


જુલાઈ ૨૦૨૨ * નવનીત સમર્પણ * 63 


ગયા હતા કે કૃષિ ઉત્પાદન ટકાઉ 
રીતે આગળ વધારવા માટે ફક્ત જેવ 
વિવિધતા (ઊભબંબ્ટ્ઠાવ્વા વાળ્લ'ડપ) જ 
એકમાત્ર ઉપાય છે. વ્યવસ્થિત રીતે 
નવા જનીનો ઉલાલડ)ના સંશોધન 
માટે એમણે ગત્વા 
ઝપંકાંબાની સ્થાપના કરી, પાછળથી 
આ જ વિભાગ "પત્ર ભાતા 3પાતલ્લપ ૦4 
1ત11 ઈબલાલાં€ 1૨૦5૦૫1૦૦૬ (૫131260૨) 
તરીકે નામના પામ્યો. એમણે બટાટા, 
ટમેટાં અને તમાકુની નવી. સંકરણ જાતોને 
વિકસાવવા માટે આધુનિક ટેક્નોલૉજી 
(લ્તપ્તબંજ્ટટ))નો. ઉપયોગ કર્યો. આ 
માટે તેઓએ. વિવિધ સંસ્થાઓમાંથી 
સર્વોત્તમ વૈજ્ઞાનિક પ્રતિભાઓને શોધી 
કાઢી તેમને સક્રિય રીતે પોતાની સાથે 
જોડ્યા. 

પાલને સમજાયું કે ભારત જેવો 
વિશાળ વિસ્તાર ધરાવતા દેશમાં જે 
કૃષિ ઉપર મુખ્યત્વે આધાર રાખતો 
હોય ત્યાં કૃષિક્ષેત્રે ઉચ્ચ ગુણવત્તાપ્રાપ્ત 
વિદ્વાનોની મોટી સેના ઊભી. કરવાની 
તાતી જરૂરિયાત છે. ભારતીય કૃષિના 
ઉત્થાન માટેનો આ જ એકમાત્ર ઉપાય 
હતો. આ. ઉદ્દેશ્યપૂર્તિ માટે ઈ.સ. 
૧૯૫૮ના અંત ભાગમાં ભારતીય 


“/(//##%* 


(//%₹.,/ 


11110વંપત1૦11 


64 * નવનીત સમર્પણ * જુલાઈ ૨૦૨૨ 


કૃષિ અનુસંધાન સંસ્થાન (તતતીંદ્રળત 
“ટછુળતાપાળદ્વાં [1૦૩૦૮1 ડાલ, 
1&1ર6)માં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે 1૦૭- 
૦ત્વરવંપતાલ (અનુસ્નાતક) 5તા૦૦ંની 
સ્થાપના કરાઈ, જેને વિશ્વવિદ્યાલય 
અનુદાન આયોગ ઉ(ળપંળ૪્લાડાઇ 
ત્વ્રાદ €બતાળાંકકાં01) ઠ્વારા બહુ 
જલદી માન્યતા પ્રાપ્ત (ગલ્લાલ્તં) 
વિશ્વવિધયાલયનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થયો. 
આ શિક્ષણ સંસ્થાએ ૪૦૦૦થી પણ 
વધારે 10.5૮. અને ગા.1. થવેલા વિદ્વાનો 
આપ્યા, જેમણે ભારતની અબજોની 
જનતાનું પેટ ભર્યું અને દેશને ખાદ્યાન્ન 
ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બનાવ્યો. 

પાલને જાણ હતી કે વ્યાવહારિક 
સંશોધનની ઝુંબેશ ચલાવવા તેમ જ તેને 
અવિરત ચાલુ રાખવા માટે આગળ પડતું 
પાયાનું સંશોધન જ એકમાત્ર ઉપાય છે. 
આ માટે એમણે. ભારતીય કૃપિ અનુસંધાન 
સંસ્થાનમાં મૂળભૂત આનુવાંશિક શાળા 
(5ત0૦1 ૦ 1પવત્રણલાતા ઉલાલાંત્)ની 
સ્થાપના કરી. આ ઉપરાંત વ્યાવહારિક 
સંશોધનના પ્રશ્નોને ઉકેલવા માટે એમણે 
વિવિધ વિજ્ઞાનીય અને વિવિધ સંસ્થાગત 
સંશોધનોને પોષક બને એવી. વ્યવસ્થાઓ 
સ્થાપિત કરી. ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન 


(“44447 


સંસ્થાનના નિયામક 


તેમનું બીજું સૂત્ર હતું: 


(ગાત્ટ્તળ) તરીકે એમણે ૧૫૭ પ્રયોગશાળાથી ખેતર સુધી! 
સંશોધન, શિક્ષણ અને કૃષિ જેને સાકાર કરવા માટે પાલે 
વૃદ્ધિક્ષેત્રે વિશિષ્ટ યોગદાન સખત પરિશ્રમ કર્યો. એમણે 
આપ્યું. સમજાવ્યું કે કૃષિક્ષેત્રે કોઈપણ 

ઈ.સ. ૧૯૬૫થી ૧૯૭૨ના વ્યાવહારિક સંશોધનનું અંતિમ 
સમયગાળા દરમિયાન પાલ ર વિશ્લેષણ ખેડત જ કરી શકે અને 
ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન 1૯% ર્‌ તે જ અંતિમ નિર્ણાયક ગણાવો 
પરિષદ (ળતૉંદ્રાણ ૯૦૫% 1201 જોઈએ. કૃષિક્ષેત્રના વિદ્યાર્થીઓ 
&ટુતત્પાપત્્રાં ર૯5ટટાત્તા, 10410) ભારતીય સમાજની જટિલતાઓને 


માં મહાનિયામક ([ઝતટ્ત૦7 ઉલાળલ-તા0 
તરીકે કાર્યરત રહ્યા. આ જ સમયગાળામાં 
ખેડૂતોને ઘઉં, ચોખા, જુવાર અને 
મકાઈની ઉચ્ચ ઊપજ આપતી વર્ણસંકર 
પ્રજાતિઓનાં બિયારણ વાવેતર માટે 
વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ થયાં. હરિત 
ક્રાંતિને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા માટે 
એમણે પશુપાલન અને મત્સ્ય-ઉદ્યોગ 
ક્ષેત્રે સંશોધનને મજબૂત કર્યું. આ જ 
સમયગાળામાં ભારતે કૃપિ ઉત્પાદકતા 
વધારવા માટે વિશ્વમાં કૃષિક્ષેત્રે આગળ 
પડતા દેશો સાથે સહયોગ સ્થાપી 
સંશોધન ચલાવ્યું - જેમ કે મેક્સિકોની 
સંસ્થાઓ સાથે ઘઉં તેમજ ફિલિપિન્સની 
સંસ્થાઓ સાથે ડાંગરની પ્રજાતિઓ ઉપર 
સંશોધન હાથ ધર્યું. પાલના પ્રયત્નોએ 
રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને ક્ષેત્રે 
કૃષિની પ્રતિષ્ઠા વધારી. 

વ્યાવહારિક સંશોધનકર્તાઓ માટે 
પાલનો મંત્ર હતો : સમસ્યાઓનું 
ખેતરોમાં જઈને નિરાકરણ કરો! 


યોગ્ય રીતે સમજી શકે તે માટે પાલે 
ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન સંસ્થાન, 
161ર1 તેમ જ ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન 
પરિષદ, 1€61ર બન્નેમાં સામાજિક 
વિજ્ઞાન ઉબલંદ્વા 5તંલા૮૦)ને લગતા. 
ઘણાય અભ્યાસક્રમો દાખલ કરાવ્યા. 
ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ, 
1૮૨ ના પુનર્ગઠિત રૂપનું બડુ જલદી 
પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, ફિલિપિન્સ અને 
નાઇજીરિયા જેવા ઘણાય વિકાસશીલ 
દેશોએ અનુકરણ કર્યું. 

1૮/1રમાંથી નિવૃત્તિ પછી પાલે 
પોતાની બધીય શક્તિઓ પર્યાવરણ 
સંરક્ષણ તરફ લગાવી અને તેઓ 
રાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ સંરક્ષણ તથા સમન્વય 
સમિતિ ("દ્વંબાતા €૦0॥01કલ્ટ ૦01 
॥31પ10111ણા1તા 17101૯0001 ત્વાવત €૦- 
૦્તાતત૦1)ના સૌપ્રથમ અધ્યક્ષ બન્યા. 
પાલ ગુલાબના છોડના સંવર્ધક (ર૦૭૯ 
8૯તલળે તરીકે વિશેષ યોગ્યતા ધરાવતા 
હતા અને ગુલાબના છોડની ઘણી નવી 


જુલાઈ ૨૦૨૨ * નવનીત સમર્પણ * 65 


પ્રજાતિઓ એમણે વિકસાવી 
હતી. તેઓ 1૨05૯ 5૦વંલના 
સ્થાપક પ્રમુખ હતા. પ્રસિદ્ધ 
વૈજ્ઞાનિક એમ. એસ. રંધાવા 
સાથે મળીને એમણે ચંડીગઢ 
રોઝ ગાર્ડનની સ્થાપના કરી. 
એમના ઘરનાં બારણાં બધાય માટે હંમેશાં 
ખુલ્લાં રહેતાં અને તેઓ યુવા અને પ્રૌઢ 
સંશોધનકર્તાઓના મિત્ર, દાર્શનેક અને 
માર્ગદર્શક તરીકે વર્તતા. 

પાલે 1ળતૉંદ્રાળ 50વંલ7 બ બ્લાલ્ણંત્ડ 
વ્રાવં દ્વા 8#૯૯વાળટ્ઠુની સ્થાપના 
કરી તેમજ 110 ળાં, 10૫ાતાદ્વા 
૦: બલાણંત5 દ્રાવ 1ત્વા1 81 વ્લ્તાળટટ 
સામવિકનું રપ વર્ષ સુધી સંપાદન કર્યું. 
ફૂલો પ્રત્યેના પોતાના પ્રેમને લોકપ્રિય 
બનાવવા એમણે ઘણાં પુસ્તકો લખ્યાં, 
જેમાંથી નોંધપાત્ર એવાં પુસ્તકો છે : 11૯ 
1૨૦૩૯ 11 ઊતર, કિલ્તપધઉપાં ઉાળઈંલર'ડ 
૦ વૉંદત્ર, 11007લાાછુ 511પડ ત્વાં 
18110111 0ઊા11ત1 €૦ાડળા'પતં0ા1 ત્વાં 
120€0010[20લા1. 

પાલ ઘણી આંતરરાષ્ટ્રીય સંશોધન 
સંસ્થાઓમાં ટ્રસ્ટી ("ત્પડાલ્ય તરીકે 
કાર્યરત રહ્યા અને ઘણા વિકાસશીલ 
દેશોમાં કૃષિ સંશોધનને વેગ આપવા 
માટે પોતાનો કીમતી 
સમય ફાળવ્યો. વૈજ્ઞાનિક 
તરીકે તેમનું કેટલું માન 
હતું તે આ પરથી સાબિત 
થાય છે કે તેઓ લંડનની 


66 * નવનીત સમર્પણ * જુલાઈ ૨૦૨૨ 


5. 8 


પ 4 હોટ. 4. 


ચૉયલ સોસાયટીમાં અધ્યેતા 
(₹ટા૦પ તરીકે ચૂંટાયા. આ 
ઉપરાંત ફ્રાંસ, જાપાન અને 
તત્કાલીન સોવિયેત સંઘની 
વિજ્ઞાન સંસ્થાઓ તેમ જ 
111 1/01વ 4 તદર)? ૦ 
ડતલ્તત્લ્ડાં પણ સદસ્ય તરીકે ચૂંટાયા. 
ઈ.સ. ૧૯૮૭માં ભારત સરકારે તેમને 
પદ્મ વિભૂષણ વડે સન્‍માનિત કર્યા. ઈ.સ. 
૨૦૦૭માં ભારતીય ટપાલ ખાતાએ 
પાલના સન્માનમાં તેમના પ્રિય એવા 
ગુલાબનાં ફૂલો સાથેની તેમની ટપાલ 
ટિકિટ બહાર પાડી. 

પાલ ગહન માનવતાવાદી તેમ 
જ સૌમ્ય વ્યક્તિત્વ ધરાવતા હતા. 
ગુલાબની જે અતિસુંદર પ્રજાતિઓનું 
એમણે સંવર્ધન કર્યું, તેમનાં નામ એમણે 
સર સી. વી. રામન અને હોમી ભાભા 
જેવા વૈજ્ઞાનિકોના સન્માનમાં એમનાં નામ 
ઉપરથી રાખ્યાં. તેમનો પ્રથમ પ્રેમ હંમેશાં 
ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન સંસ્થાન, 161૨1 
જ રહ્યો અને પોતાના આયુષ્યના છેવટના 
તબક્કે એમણે પોતાની તમામ મિલકત, 
દુર્લભ એવા ગુલાબના છોડોનો સંગ્રહ, 
બીજા ઘણાય ઉપયોગી લેખો તેમ જ નવી. 
દિલ્હી અને શિમલા ખાતેના તેમનાં બંને 
ઘર 141ર1ને દાન આપતા 
ગયા. ૧૪ સપ્ટેમ્બર ઈ.સ. 
૧૯૮૯માં તેઓ અવસાન 
પામ્યા. 


સા. ઢી.પી. વાતન (૮. 8. 2 ગતા 


ણણ. 


આ અંકના લેખકો 


સુભાષ ભટ્ટઃ 'સરાય' સી 1105/6, રામનગર, કાળવીબીડ, ભાવનગર-364002. મો. 9173470085 
હેમન્ત દવેઃ રામગિરિ, પિજ માર્ગ, નડિયાદ-387002. લાહા: 1ત5દ13/ત 9 છઠા ત11.00101 

અરુણા જાડેજાઃ એ-1, સરગમ ફ્લેટ્સ, ઈશ્વર ભુવન રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-380 014. 

સુધીર પટેલઃ કપતાપં1₹12 0ટ્ઠાળદ્વ1.૯૦100 

દિલીપ જોશીઃ ૨, સૌ. યુનિ. કર્મચારી સોસાયટી, "દિનકર" ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી પાછળ, 
યુનિવર્સિટી રોડ, રાજકોટ-૫, 360 005. મો: 9428200202 

રાધિકા પટેલઃ 402, સ્વસ્તિક એપાર્ટમેન્ટ, બ્રહ્મક્ષત્રિય સોસાયટી, પ્રીતમ નગર, એલિસ બ્રિજ, પાલડી 
ક્રોસ રોડ, અમદાવાદ-380 007. 

યોસેફ મેકવાન: 302, એન્જલ ડિવાઈન, સંતકબીર સ્કૂલ સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-380 009. 
પારુલ ખખ્ખરઃ “તીર્થ', ૧૫૩-ગુરુકૃપાનગર, ચિત્તલ રોડ, અમરેલી-૩૬૫૬૦૧, મો. ૯૪૨૯૮૮૯૩૬૬ 
અશરફ ડબાવાલાઃ તત0તપ7તાત ૨૮૦1.૯૦ 

ઉદયન ઠડ્કરઃ લક્ષ્મી નિવાસ, ત્રીજે માળ, 22, કાશીબાઈ નવરંગે રોડ, ગામદેવી, મુંબઈ-400 007. 
કૂપમંડૂકઃ ફોન : 022 23630786 

વર્ષા અડાલજાઃ એ-2, ગુલમહોર, મેટ્રો સિનેમા પાછળ, બરેક રોડ, મુંબઈ-400 020. મો. 9823076673 
સ્વરાંગી સાનેઃ 5૫47તતતા1ટ્ાંડ11€0 છુ01૮11.€0101 

આનંદિતા રૈયાણીઃ બી-304, ગોલ્ડન નેસ્ટ એપાર્ટ. 1, સિલ્વર ગોલ્ડ રેસિડન્સી, નાના માવા રોડ, 
રાજકોટ-360 005. 


બાદલ પંચાલઃ 2-80, હરીબાગ બિલ્ડિંગ, સનમિલ રોડ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ-400 013. 
નીલેશ રાણાઃ 11 01૫૦000ત11.001010 


ધ્રુવ ભટ્ટઃ 1, ગોપાલ નગર, સ્ટેશન રોડ, કરમસદ-388325. 

ગીતા માણેકઃ બી, 1101/02, માનસરોવર, નિલકંઠ હાઈટ્સ, દેવ-દયા નગરની પાસે, પોખરાણ રોડ નં. 
2, થાણે (વેસ્ટ) - 400610. 

ડંકેશ ઓઝાઃ અડાલજ-382421, મો. 9725028274 

વિનોદ પટેલઃ 604-બી, જય ચિત્રફૂટ, કુલુપવાડી, બોરીવલી (ઈ), મુંબઈ-66, મો. 9869437259 

ડૉ. પંકજ જોશીઃ ]25]૦૦51૧૧૦5૦ટટળાત્વા1.૯૦1ળ 

ગુનીલ અંજારિયાઃ 22, બિરવા રો. હાઉસ, બોપલ, અમદાવાદ-380 058. મો. 9825105466 

મોના જોષીઃ 591/2, સેક્ટર 30, ગાંધીનગર-382 030. મો. 7779015553 


પ્રીતમ લખલાણીઃ 13, વિનોદપાર્ક સોસાયટી, જશોદા ચોકડી, વટવા, જી.આઈ.ડી.સી. રોડ, 
અમદાવાદ-382445 (ગુજરાત) 


સંજય સ્વાતિ ભાવેઃ ડદ્રા1])/591પ47€03/1૫00.૮૦0૧, મો. 98797 31151 
શરીફા વીજળીવાળાઃ બી/402, વૈકુંઠ પાર્ક એપાર્ટમેન્ટ, કોઝ વે રોડ, તાડવાડી, રાંદેલ, સુરત-395009 


136 * નવનીત સમર્પણ * જુલાઈ ૨૦૨૨ 


